જાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૭૮ 9 શ્રાવણ સુદ-૧૪ 9 તા.૧૧-૦૮-રર 9 ગુરૃવાર 9 3021૫0.: 639 11013.:191 7801877774, 491 7718977774 


2111૮25111 ઉ1121-10]1221111૬ત(જ)છા11411.€0111 


આજ રોજ નખત્રાણા ખાતે કેન્દ્રીય મહિલા 
સંઘ ની સામાન્‍ય સભા પ્રમુખ શ્રીમતી 
જશોદાબેન નાંકરાણી ની અધ્યક્ષતા માં મળેલ, 
જેમાં અજેન્ડા મુજબ ની કાર્યવાહી મહામંત્રી 
રમીલાબેન રવાણી દ્વારા કરવામાં આવેલ. ટર્મ 
૨૦૨૨-૨૦૨૪ માટેની ટીમ ની રચના કરવામાં 
આવી જેમાં પુનઃ વર્તમાન ટીમ ની યથાવત 
વરણી જાહેર કરવામાં આવેલ. 


કોરોના સમય કાળ માં સ્ત્રીઓએ ઘર 
પરિવાર ની સુરક્ષા માટે સ્થાનિક લેવલે ઉત્તમ 
કાર્ય કરેલ છે એટલે જ એ મહાશક્તિ છે. આવા 
સમય કાળ માં સભાઓ મીટીંગ કે કાર્યક્રમ થઈ 
શક્યા નથી.ખાસ ઠેર ઠેર મિશન અભિમન્યુ નાં 
સેન્ટર મહિલાઓ દ્વારા પોતાના વિસ્તાર માં શરૂ 


કરવામાં આવેલ છે. 


શ્રીસમાજ રચિત વિઝન ડેવલપમેન્ટ 
સમિતિ અને યુવાસંઘ નાં માળખા માં રહી 
મહિલા સંઘ નાં સંગઠન ને વધુ કાબેલ અને 
સક્રિય બનાવી તેને શ્રીસમાજ ની જ્ઞાતિ માટે 
આવનાર સમય માં બેસ્ટ નેતૃત્વ કરનાર અને 
અનેક સાહસો માં સફળ થનાર સનાતન 
પરીવાર નાં દીકરા દીકરી હોય તે લક્ષ સાથે 
નવા સમય કાળ માટે જે ટીમ કારોબારી હતી 
તેને પુનઃ ટર્મ કાળ માટે વરણી જાહેર કરવામાં 
આવેલ. 


મહિલા સંઘ ટર્મ ૨૦૨૨-૨૦૨૪ માટે ની 
ટીમ પ્રમુખ સેવક શ્રીમતી જસોદાબેન શાંતિલાલ 
નાકરાણી માપસા ગોવા ઉપપ્રમુખ 


૧ ) ગંગાબેન લાલજીભાઈ રામાણી નખત્રાણા 


૨)ગંગાબેન હરીભાઇ ધોળુ પેટલાદ 

૩ )શીલાબેન બાબુભાઇ ભગત બેંગલોર 

૪) કમળાબેન શિવજીભાઈ લીંબાણી તલોદ 
પ)વિજયાબેન રતનશીભાઇ બાથાણી રાયપુર 


જનરલ મહામંત્રી શ્રીમતી રમીલાબેન 
ખેતસીભાઈ રવાણી નાસિક મંત્રી 

૧) અનુરાધાબેન શાંતિભાઈ સંઘાણી નખત્રાણા 
૨)ઉર્મિલાબેન નાનજીભાઈ ડાયાણી ધાવડા 


મોટા 


૩) કમળાબેન શંકરભાઈ હળપાણી નાગપુર 

૪) ગીતાબેન મણીલાલ માવાણી વરજડી 
માંડવી ખજાનચી ઉર્મિલાબેન વિનોદભાઈ 
ખેતાણી કોટડા જડોદર સહખજાનચી ગંગાબેન 
હરીભાઇ ધોળુ નાગલપરખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ 


ઘર ઘર તિરંગા સાથે સાથે પૂર્વ 

કટીબદ્ધતા સાથે ટ્રી ગાર્ડ સાથેનું વૃક્ષા રોપણનું 

ઉત્તમ કાર્ય નેત્રા ગામના અગ્રણીઓએ કરી વૃક્ષ 
જતન અભિગમ પ્રસ્તુત કર્યો છે. 

ખીરસરા, રામપર નાં ગ્રામ જનો પણ આ 

કાર્ય માં જોડાઇ ને સરાહનીય પરિણામ લક્ષી 

પ્રોજેક્ટને સપોર્ટ કરી તેઓ પણ કચ્છ ગ્રીન 


હરિયાળું અભિગમ માં પૂરક બન્યા છે. 

તસવીર માં રોડ સાઈટ પ્લાન્ટ ને જતન 
સાથે ઉછેરવા થી બનતી સુંદરતા ની અનુભૂતિ 
કરી સકો છો.. આપ પણ વૃક્ષ દાન કરી આ 
અભિયાન માં જોડાઇ શકો છો.. 


"ક્યારેક ક્યારેક સુપરહીરો 
બનવા કરતા ભાઈ બનવું 
વધુ સારું છે" 


4 /070ત4૮/#૧ તધ ૧ 51૮૬ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, 
ગત રોજ શ્રી સમાજ કસા હોદેદારશ્રી મિટિંગ. 


--'% 


શ્રી ઉમા એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ 
જનરલ સભા અહેવાલ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સમાજ પ્રેરિત, શ્રી દક્ષિણ ગુજરાત 
સમાજ ઝોન સમર્થિત શ્રી ઉમા એજ્યુકેશન & 
ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ ની વાર્ષિક જનરલ સભા /000 
ગત રોજ તારીખ 10/08/2022 ને બુધવાર 
સવારે 11 : 00 કલાકે વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલ નખત્રાણા 
મુકામે પ્રમુખ ટ્રસ્ટીશ્રી છગનભાઇ સાંખલા- 
અંકલેશ્વરના અધ્યક્ષતામાં મળેલ. 
મિટિંગ ની શરૂઆત મંત્રી, મોહનભાઈ 
ધોળુ - પેટલાદ દ્વારા સ્વાગત અને સ્થાન ગ્રહણ 
બાદ પ્રભુ પ્રાર્થના કરી સભાની શરૂઆત 
કરવામાં આવેલ. એજન્ડા મુજબ આગળ વધતા 
આપણી ભારતભરની સમાજો માંથી આપણા 
સ્વજનો તેમજ લંપી વાયરસ ના પ્રકોપ થી 
આપણી ગૌમાતાઓ આપણી વચ્ચે થી ગૌલોક 
વૃંદાવન ધામ ગમન થયેલ છે તે સર્વેની 
આત્માની શાંતિ અર્થે બે મિનિટ નું મૌન 
પાળવામાં આવેલ અને પ્રભુ પ્રાર્થના કરેલ. 
ત્યારબાદ એજન્ડા મુજબ આગળ વધતા મંત્રી, 
કાંતિભાઈ સાંખલા - સુરત દ્વારા ગત મિનિટ્સ નું 
વાંચન કરેલ અને બહાલી મેળવેલ.એજન્ડા 
મુજબ આગળ વધતા ટ્રેઝરર તેમજ ટ્રસ્ટી 
ઝવેરભાઈ રામાણી - સુરત દ્વારા હિસાબોની 
રજુઆત કરવામાં આવેલ અને બહાલી 
મેળવેલ. ત્યારબાદ 5100૫૪ સ્કૂલ કેમ્પસ, 
વલથાંણ સુરત નો અહેવાલ તેમજ ટ્રસ્‍ટ ની 
ગતિવિધની વિસ્તૃત માહિતી ટ્રસ્ટના ટ્રસ્‍ટી અને 
મહામંત્રી રમેશભાઈ પારસીયા - સુરત તરફથી 
આપવામાં આવેલ. 


ત્યારબાદ એજન્ડા મુજબ આગળ વધતા 
એલ.એસ. ભાવાણી હોસ્ટેલ , વિદ્યાનગર નો 
અહેવાલ મંત્રી મોહનભાઈ ધોળુ - પેટલાદ દ્વારા 


પન કટ 
આપવામાં આવેલ. જની મિટિંગમાં શ્રી 
અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સમાજના પ્રમુખશ્રી અબજીભાઈ કાનાણી - 
ખારઘર મુંબઈ, હાજર રહેલ, 


અને સંસ્થા માં જે કાર્યો થઈ રહ્યા છે તેને 
બિરદાવેલ અને ટ્રસ્‍ટ સર્વાગી વિકાસ તરફ 
આગેકૂચ કરે તે બાબતે વિચારો રજૂ કરેલ 
ત્યારબાદ ટ્રસ્‍ટ ના પ્રમુખશ્રી છગનભાઈ સાંખલા 
દ્વારા પ્રમુખીય ઉદબોધન માં સંસ્થાના વિકાસના 
થયેલ કાર્યોની માહિતી આપેલ અને જે સાથ 
સહકાર થી કાર્યો થઈ રહ્યા છે આપ સૌનો જે 
સાથ મળતો આવ્યો છે તેવોજ સાથ સહકાર 
ભવિષ્યમાં પણ મળતો રહેશે તેવી આશા વ્યક્ત 


કરેલ અને ત્યારબાદ મંત્રી, મોહન ધોળુ - 
પેટલાદ દ્વારા આભાર વ્યકત કરવામાં આવેલ. 
પ્રમુખશ્રીની મંજૂરીથી આજની ઉમા એજ્યુકેશન 
& ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ ની વાર્ષિક જનરલ સભા 
રાષ્ટ્રગીત ગાન બાદ પુર્ણ જાહેર કરવામાં 
આવેલ. 


વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા તિરગા અર્પણ 
અને વૃક્ષા રોપણ અભિયાન 


આપણા વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના 
માર્ગદર્શક પ્રમુખશ્રી આર.પી. પટેલ સાહેબ અને 
સમગ્ર વિશ્વ ઉમિયાધામ ટીમ દ્વારા હાલમાં 
આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની 
હાકલને ઉપાડી દેશની આઝાદીને 75 વર્ષ પૂર્ણ 
થતા હોય ગુજરાતમાં 75000 પરિવારોમાં 
તિરંગા વિતરણ કરી અને ૭૫ હજાર વૃક્ષો રોપી 
તેનું જતન કરી દેશને એક ઉપવન સમર્પિત કરી 
આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ અનોખી 
રીતેઉજવવાનું નક્કી કરેલ છે. 


તે અંતર્ગત આજરોજ વિશ્વ ઉમિયા 
ફાઉન્ડેશનના સાબરકાંઠા જિલ્લાના તલોદ 
તાલુકા સંગઠન દ્વારા તિરંગા વિતરણ અને વૃક્ષ 
સમર્પણ સમારોહ નું આયોજન શ્રી કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સનાતન સમાજ વાડી તલોદ ખાતે 
આયોજન કરવામાં આવેલ.આ પ્રસંગે વિશ્વ 
ઉમિયાધામ યુથ કાઉન્સિલના ચેરમેન ડો. 
વસંતભાઈ ધોળું તેમજયુવાસંઘ સેન્ટ્રલ ટીમ નાં 


સેક્રેટરી નિલેશ સુરાણી, સમાજના પ્રમુખશ્રી 
દિનેશભાઈ પારસીયા, મહામંત્રી, હરિભાઈ ધોળું 
યુવા મંડળના પ્રમુખ ગૌતમભાઈ ભગત, મંત્રી 
રમેશભાઈ મેઘાણી, મહિલા મંડળના પ્રમુખ, 
મયુરીબેન ધોળુ અને મંત્રી, શિલ્પાબેન પોકાર 
તેમજ તલોદના સૌ પાટીદાર ભાઈઓ બહેનો 
અને યુવાનો હાજર રહ્યા હતા. 


ડો. વસંતભાઈ ધોળુએ વિશ્વ ઉમિયા 


ફાઉન્ડેશન દ્વારા થઈ રહેલ વૈશ્વિક કાર્યોની 
વિગતે રજૂઆત કરેલ.તલોદ નગરમાં વસવાટ 
કરતા તમામ પાટીદાર પરિવારોને તિરંગા 
અર્પણ કરેલ. આ સમયે પ્રકૃતિ પ્રેમી પરિવારોએ 
વૃક્ષના જતન માટે વૃક્ષ દીઠ રૂ. 500/- આપી 
પોતાનું કર્તવ્ય નિભાવેલ. 


#તપ. [રિત્વાટડ 9/.5.1. 


ઊ|૦૩૩૫/. 512૯ ગવટુલ 


411 7#તપ.પ્રના1 2111 ણવ 11 101100101૫1 


ગિ ગ્વિટુટ 


1/2 2૦૪૯૦ (110 *પ૫|| ગતિટુટ 
1 10011 6 10011 |12 1/01 | 1 1/001111| 6 1001111 [12 100111 


20,000 [1,00,000 


1,80,000 30,000 [1,70,000 


[251 ગ્તિટુટ 


13,000 | 65,000 


1,17,000| 25,000[1,25,00012, 


૬5૯€૮૦॥૧ ગ્તિટુટ 
1111 ગ્વિટુલ 


11,000 | 55,000 


99,000 | 20,000 |1,00,000|1, 


00ાલા' ગ્વટુલ | 4,500 


$૬॥1વવાવા1]તા 
પવતના ૯તપા'ત૫ 


80% 01 [001૯ 
3૯€10૫/ 80% 


૫/5110€51] તપ" 


41111 ગિંપવડ 141[1€12% 


1:-: [1210 3/૫4 


1૫014: 6ન11ર0[૫/ 
-: ડપારા [«ળા- 8141 4ર ૭10૪6 [4010 1૦104 ઝ 110 /ર 5410144 


50100224236385 દર 
2£: [12-0€0003037 


વેબકોમ ત્રિવેણી મહોત્સવ 


ને 010૫૩41૫૦11 બે મ. 


ભિ 


તન“ નેત્ત્રડ-ો૩ઝ॥ જિતો॥૩10 ૩17 ;-ઝા૮ 
૨૦૪૭ લદંબકામ 1ત્રવ ગા હાત્સવ 
રક્ષાબંધન * જન્માષ્ટમી * નવરાત્રી 

તા. ૧૧-૦૮-૨૦૨૨ થી ૦૫-૧૦-૨૦૨૨ 


રક્ષાબંધન-જન્માષ્ટમી- રલ 
11-08-2022 થી 05-10-2022સર્વે રિજન 
ચેરમેનશ્રી, સેક્રેટરીશ્રી અને યુવાસંઘ વેબકોમ 
કન્વીનરશ્રી, યુવાસંઘ વેબકોમ કન્વીનરશ્રીઓ.. 

કર્મઠ યુવા કાર્યકરો જોગ સંદેશ,વેબકોમ 
સમિતિના કાર્યોને અપડેટ કરવાનું બાકી રહેલ 
કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે પ્રથમ વખત વેબકોમ 


રીજીયન ચેરમેન, મિશન ચેરમેન, ચીફ 
સેક્રેટરી ડીવીઝંન ચેરમેન, ડિવિઝન સેક્રેટરી 
તેમજ સર્વે રીજીયન ના સર્વે સાથી મિત્રો આપ 
સર્વે ને સાદર પ્રણામ. આપ સર્વે ને આજ ખાસ 
જણાવવાનું કે હાલ વેબકોમ ત્રિવેણી 
મહોત્સવની આજે શરૂઆત થાય છે. 


આપ સર્વેને દિલથી અપીલ કરીયે છીએ 
ટીમ વેંબકોમ વતી આથીમની અગત્યતા કેટલી 


ત્રિવેણી મહોત્સવ અંતર્ગત તારીખ 11-08- 
2022 થી 05-10-2022 ના દરેક રિજન 
પોતાના યુવામંડળ માં વેબકોમ કાર્યોને અપડેટ 
કરવાનું કાર્ય માટે આયોજન કરી ને કાર્ય ને પૂર્ણ 
કરે તેવી ખાસ વિનંતી છે. 


દરેક રીજીયન કન્વીનર, પોતાના રીજીયન 
આ કામના માટે વિવિધ કેમ્પો ના આયોજન કરી 
એકબીજા ને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે ફોટોગ્રાફ 
સેન્ટ્રલ કાઉન્સેલ ટીમ ને અથવા તો કાઉન્સિલ 
2020, રિજિયન કન્વીનર ને મોકલી આપસો.. 

ચાલો મિત્રો સાથે મળી ને વેબકોમ ના કાર્ય 
ને પૂર્ણ કરીયે. 


છે માટે આપ આપણા માં આવતા યુવા મંડળમાં 
જન્માષ્ટમી તથા નવરાત્રી દરમિયાન 
વેબકોમના (વસ્તી પત્રક) સુધારા વધારા 
અપડેટ કામગીરી માટે આપના આપણા યુવા 
મંડળમાં થોડો સહયોગ આપી કામગીરી ને 
વેગવંત બનાવવા અપીલ કરીયે છીએ. આપણા 
સહયોગની અપેક્ષા સહ.આ કાર્ય માટે કોઈ 
સહયોગ માટે, કાઉન્સિલ અને રીજીયન વેબકોમ 
ટીમ આપણા માટે હંમેશા તત્પર છે....ટીમ.... 


ક 


# કઝ ન્રશિ.. 


વિશ્વનું બેસ્ટ 


દઇ1પ્ટાણટૂટ 9૦1! 19 1લ (ડાડા 30111 1.14” 


હેલ્ધી” 


ખુન સ્ટ જ 


[લડાપ૦13તા રાલતાા2 9979352929 


4.1૬. 111018દરિ 2૪1. 110. 


ઝદારસ્તાદઇ-દરદવ૬- ૭ | ₹1રદ-ર૬૯૦- 8૩? | ઇ૫#ર/છ૩ દ: 


સર 010ાલા £11£11015૬ 


હર ઘર તિરંગા મિશન પ્રસંગે તિરંગા 
રેલી અંકલેશ્વર સમાજ , યુવામંડળ દ્વારા 
આઝાદી ના અમૃત મહોત્સવ ની ઉજવણી પ્રસંગે 
હર ઘર તિરંગા ઘર ઘર તિરંગા માટે જ્ઞાતિ 
જનોને તિરંગાનુ વિતરણ કર્યું. યુવા મંડળ પ્રમુખ 
પ્રફુલ્લ રુડાણી ની ટીમ સાથે ભાજપ યુવા મોર્ચા 
પ્રમુખએ સંગઠનમાં કૌવત બતાવી રેલીનુ 
આયોજન પાર પાડ્યું. અંકલેશ્વર યુવા મંડળ. 


પ તાજ ૫ કઝ" મ 


કોરોના મહામારી નાં પગલે લોક ડાઉન 
નાં કારણે બહારગામ ની ટ્રેનો બંધ કરવામાં 
આવેલ. ધીરે ધીરે ટ્રેન નો વ્યવહાર 
રાબેતામુજબ થવાં માંડયો. હવે બધી જ ટ્રેનો 
રેગ્યુલર શરૂ થઈ ગયેલ છે. 


* કચ્છ એકસપ્રેસ - ૨૨૯૫૫ બાંદ્રા ટર્મિનસ - 
દૈનિક). કચ્છ એકસપ્રેસ- ૨૨૯૫૬( ભુજ થી 
દૈનિક). 

* સયાજી નગરી એકસપ્રેસ- ૨૦૯૦૭ ( દાદર 
ટર્મિનસ થી દૈનિક)સયાજી નગરી એકસપ્રેસ - 
૨૦૯૦૮ ( ભુજ થી દૈનિક). 

* /0 સુપરફાસ્ટ એકસપ્રેસ ૨૨૯૦૩ ( બાંદ્રા 
ટર્મિનસ થી રવિ, બુધ, શુક્ર). /€ સુપરફાસ્ટ 
એકસપ્રેસ ૨૨૯૦૪( ભુજ થી સોમ, ગુરુ, શનિ) 

* ગાંધીધામ - બાંદ્રા ૨૨૯૫૧ વાયા મોરબી.( 
બાંદ્રા ટર્મિનસ થી શુક્રવાર)ગાંધીધામ- બાંદ્રા 
ટર્મિનસ- ૨૨૯૫૨ વાયા મોરબી ( ગાંધીધામ 
થી ગુરુવાર). 


* બાંદ્રા ટર્મિનસ- ભુજ ૧૨૯૫૯ વાયા 
પાલનપુર.( બાંદ્રા ટર્મિનસ થી શનિવારે).બાંદ્રા 
ટર્મિનસ- ભુજ ૧૨૯૬૦ વાયા પાલનપુર. ( 
ભુજ થી સોમવારે) 


* ગાંધીધામ- બાંદ્રા ટર્મિનસ ૧૨૯૬૫ વાયા 
પાલનપુર.( બાંદ્રા ટર્મિનસ થી 
ગુરુવારે).ગાંધીધામ- બાંદ્રા ટર્મિનસ ૧૨૯૬૬ 
વાયા પાલનપુર. ( ગાંધીધામ થી 
શુક્રવારે).બેડીંગકચ્છ એકસપ્રેસ, સયાજી નગરી 
એકસપ્રેસ, બાંદ્રા ટર્મેનસ- ભુજ એકસપ્રેસ વાયા 
મોરબી માં બેડીંગ શરૂ થઇ ગયેલ છે. 

0 સુપરફાસ્ટ એકસપ્રેસ માં ૧૪મી 
ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ થી બેડોંગ ( 81ર/।૫૩ 1૫30/) 
આપવામાં આવશે. મુંબઇ- કચ્છ વાયા 
પાલનપુર હજી બેડીંગ શરૂ નથી થયાં. 


થી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ 


ઊ 


અભિવાદન સમારોહ સાથે વૃક્ષા રોપણ-યુવાસંઘ 


મિશન ગ્રીનઇન્ડિયાનો હેતૂ સાધ્ય કરવા 
માટે મહા અભિયાન રવીવાર, તા.31/7/22 
ના આપણે સર્વે 23 રીજીયનોના 800 યુવામંડળ 
એકજ દિવસે વૃક્ષા રોપણ કર્યું, 


વર્ષ ૨૦૨૧-૨૩ ની ટર્મના , યુવાસંઘના 
ત્રિ-સ્તરીય માળખાને ગતીશીલતા આપવાની 
જવાબદારી સંભાળનાર સૌ સેન્ટ્રલ હોદેદાર, 
કૃષિ અને પર્યાવરણ સમિતીના ૦૦૧૧1૯81 
€૦10૪૦1૦।%, €220, ૦૦૫1 20, તેમજ સર્વે 
રીજીયનોના ચેરેમન, [ર૫/૦, [ર૦5, તેમજ કૃષિ 
અને પર્યાવરણ સમિતિના 1રવ્વાં01 €૦1૧૪૦1૧૦।,, 


ગિંપ્રંડાંબાદ્યાં €૦1૪/૦1૧૦ન અને તમામ યુવા 


મંડળોના કૃષિ - પર્યાવરણ સમિતિના 
૦૦૪૬1૦15 તેમજ 1૯42 સમાજ, મહિલાસંધને 
આ મિશન ગ્રીનઇન્ડિયા અને સેવ વોટર- ને 
ચૈતન્ય,સ્ફરર્તી અને ઊત્સાહના સ્પંદન આપ્યો તે 
બદલ તા.14/8/22ના સેન્ટ્રલ યુવાસંઘની 
વાર્ષિક જનરલ સભા પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન 
નખત્રાણા મુકામે વૃક્ષા રોપણ અને અભિવાદન 
સમારોહ રાખેલ છે તો સર્વ મિત્રો ઉપસ્તિથ 
રહેવા વિનંતી. પ્રકૃતિ ની ૦0/૦૦ બેન્ક માં 
૦70/691જમા કરાવીએ... યુવાસંઘ કૃષિ અને 
પર્યાવરણ ટીમશ્રી 6816ત-2 યુવાસંઘ, આયોજિત 


અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર મહિલા સંઘની 
ક્ય. સભા આજા! ખાતે યોજાઈ હતી 


મિ રામક કચ્છ કડવા | પાટીદાર 
મહિલા સંઘની કારોબારી સભા નખત્રાણા ખાતે 
યોજાઇ હતી. મહિલા સંઘના પ્રમુખ શ્રીમતી 
જશોદાબેન નાકરાણી તેમજ મહામંત્રી 
રમીલાબેન રવાણીની ઉપસ્થિતિમાં આ 
કારોબારી સભા યોજાઇ હતી જેમાં ભારત ભર 
માંથી મહિલા સંઘના દરેક પ્રતિનિધિ કારોબારી 
સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 

અને સૌએ ગયા કોરોના કાળમાં થયેલ 
મહિલા સંઘ નાં કાર્યોની ખુબ જ પ્રશંસા કરી અને 
આવા જ કાર્યો આગળ પણ મહિલા સંઘ દ્વારા 


સતત થતા રહેશે એવી સૌ એ એક સૂરમાં આશા 
વ્યક્ત કરી હતી. આ સાથેજ આવતીકાલે 
સામાન્ય સભા મા સૌ ભારત ભરની વધારે થી 
વધારે બહેનો ઉપસ્થિત રહે એવી વિનંતી સાથે 
પ્રમુખશ્રી જશોદાબેન નું ઉદબોધન હતું અને 
સૌના આશીર્વાદ લઇ આ કારોબારી સભાનું 
સુખદ સમાપન ભોજન પ્રસાદ સાથે સંપન્ન 
કરવામાં આવ્યું. 


ડોમ્બિવલી ખાતે 
માતાજીની પૂનમ ભરાઈ 


તા. 11/08/2022આજ રોજ શ્રી શ્રાવણ 
સુદ પૂર્ણિમા એટલે રક્ષા બંધનના પાવન પ્રસંગે 
શ્રી ઉમિયા માતા મંદિર પાટીદાર ભવન ખાતે 


માતાની પૂનમ ભરાઈ હતી. 
દાતા શ્રી ગાયત્રી ગ્રુપ હસ્તે ડાહ્યાભાઈ 
રતનશી લીંબાણી સાથે ડોમ્બિવલીના 


જ્ઞાતિજનોએ આ અવસરે લાભ મેળવ્યો હતો. 


શ્રી પાટીદાર યુવક મંડળ - ડોંબિવલી , શ્રી ક. ક. પા. મહિલા મંડળ - ડોંબિવલી 


લાલ રતનશી લીંબાણી 
ગામ - જીયાપર 


૬.૬.€. માં 91% 


ચિ. દીપ પોકાર 


ઔરંગાબાદ (0.5.) અત્રે ના શ્રી પ્રગતી પ્લાયવુડ વાળા 
શ્રીમતી હંસાબેન અને તુલસીભાઈ પોકાર ના પૌત્ર અને 
શ્રીમતી લતાબેન - મહેશભાઈ (કચ્છ માં નેત્રા) ના સુપુત્ર 
ચિ. દીપ એ 5.5.€. માં 91% સાથે પાસ થઈ પોકાર 


પરિવાર તેમજ ઔરંગાબાદ પાટીદાર સમાજ નુ ગૌરવ 
વધારેલ છે. 


સંપર્ક મો. - 8208699177. 


81ર01"1121ર-5151"₹1 1₹121./:1101૫511100 15 
છાંઠ છલ્લ્લપડ૯ 111૯3 કષ્ટ #લાંત્ઞાલ્ત 10 11૯ 1૯1. 


0/૫૪45૬/1૫૦11 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ 


પાટીદાર વિધાર્થી 
10/]/૫૫લ૬5વાલ્ર1.૦/૯ ક લિ કણક 3%." 481642૪105વ1611 


નારાયણ રામજી લીંમ્બરાણીની હિન્દુત્વની સનાતન જાગૃતિની ચળવળનું 
અધૂરુ કાર્ય ને કલ્યાણપુર મંજલ સનાતન સમાજમાં 
ઘર ર વાપસીનું સ્વાગત કાર્યક્રમ 


જજ સમાજ ના સર્વે ધર્મ પ્રેમી 

ઓને આનંદ સાથે જણાવાનું ગત રોજ તારીખ 
10-08-22 બુધવાર ના કલ્યાણપુર ( મંજલ ) 
ગામના રહેવાસી સંદીપ દેવશીભાઈ નારણભાઈ 
ભગત (હાલે.પુણે) જેઓ સહ પરીવાર સતપંથ 
સમાજ નો ત્યાગ કરી સનાતન સમાજ અને શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ સમાજમાં સામેલ થયેલ છે. 
તેઓના આવકારનો કાર્યક્રમ ગત રોજ 

સવારે 9:00 વાગ્યે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદીર 


માં સમાજના હોદેદારશ્રીઓ, ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, યુવક 
મંડળના હોદેદારશ્રીઓ, મહીલા મંડળના 
હોદેદારશ્રીઓની ઉપસ્થીતીમાં કરવામાં આવ્યો 
હતો. 


કલ્યાણપુર ગામ માં ક્રમ બ્ધ સમયાંતરે 
ઘણા સમય પછી સતપંથ પીરાણા ઇમામશાહ 
માન્યતા ને ત્યાગ કરી તેની સમાજ વ્યવસ્થા ને 
છોડી હિન્દુ વૈદિક સનાતન પરંપરા અને પૂજા 
અર્ચના ને સ્વીકૃત કરવા સાથે શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ પાટીદાર સનાતન સમાજ માં 
એક પરીવાર સામેલ થયેલ હોવાથી સમાજે 
હર્ષની લાગણી અનુભવી. 
ભૂલ્યા હોય તેઓને સમજણ આવે તેમ 
સનાતન માં સમાવેશ કરવા આવકારવા હમેશા 
આતુર છે. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ 
કલ્યાણપૂર 


આરોગ્ય જાગૃતિ કેમ્પ-સાબર રીજીયન, (ધનસુરા ડિવિઝન) 


હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર ટીમ આયોજીત.. 
કેન્સર નિદાન કેમ્પ. ફ્રી મેડિકલ ચેકઅપ કેમ્પ 
તા.07/08/2022 ને રવિવારના રોજ સવારે 
9.00 કલાકે શાંતિપુરા કંપા ખાતે સાબર 
રીજીયન અને ધનસુરા ડિવિઝન ના હેલ્થ એન્ડ 
ડિઝાસ્ટર ટીમ તેમજ સનાતન મેડીકોઝ ટીમ 
આયોજીત કેન્સર નિદાન કેમ્પ યોજવામાં આવ્યો 
હતો,આ કેમ્પમાં કુલ 78 જેટલી મહિલાઓએ 
ભાગ લીધેલ. 


કાર્યકમની શરૂઆતમાં સૌ પ્રથમ 
રીજીયન ચેરમેન દિલીપ ધોળુ અને સાબર 
રીજીયન મિશન ચેરમેન બીપીન રંગાણી તથા 
સાબર રીજીયન ચીફ સેક્રેટરી મિતેશ છાભૈયા 
અને રિજીયન [ગર૦ ધ્રુવ ચૌહાણ નું સ્વાગત 
તથા ૦૦, સંજીવની રથ -અમદાવાદ થી 
આવેલ ડોક્ટરશ્રીઓનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું 
હતું. 

સાથે સાથે સુરાણી હોસ્પિટલ મોડાસા 
દ્વારા ફ્રી મેડિકલ ચેકઅપ કેમ્પ માટે આવેલ 
ડૉ.દૈનિક સુરાણી અને જયેશ સુરાણીનું સ્વાગત 
ડિવિઝન ટીમ વતી ડિવિઝન ચેરમેન પરેશ 
છાભૈયા તથા ડિવિઝન સેક્રેટરી નરસિંહ છાભૈયા 
દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. 

ત્યારબાદ ૦0૨, સંજીવની રથ- 
અમદાવાદ ના ડોક્ટર મિત્રો દ્વારા કેન્સર નિદાન 
કેમ્પની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી જેમાં 
શાંતિપુરા કંપા તથા આજુબાજુના કંપા ની 
મહિલાઓ એ ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક તેમજ 


શિસ્તબદ્ધ રીતે નિદાન કરાવ્યું હતું.મહિલા કેન્સર 
ચેકઅપ કેમ્પમાં કુલ 78 જેટલી મહિલાઓએ 
ભાગ લીધેલ. 


આ કાર્યક્રમ સાથે-સાથે સુરાણી 
હોસ્પિટલ મોડાસા થી આવેલ ડો. દૈનિક સુરાણી 
અને આપણી સમાજની પંચામૃત સમાન 
સનાતન મેડીકોઝ ટીમ ના ડૉ. ભૂપેન ચોપડા 
દ્વારા જનરલ ચેકઅપ કેમ્પ પણ રાખવામા 
આવેલ, જેમાં સમાજના દરેક મહિલાઓ, પુરુષો 


તેમજ બાળકોએ ભાગ લીધેલ. 
કાર્યક્રમના અંતમાં આવેલ 
મહેમાનોને ભોજન પ્રસાદ કરાવ્યા બાદ 


કાર્યકર્મને પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. 
આ કાર્યકર્મ ને સફળ બનાવવા માટે 


સાબર રીજીયન, ધનસુરા ડિવિઝન,સનાતન 
મેડીકોઝ ટીમ તેમજ શાંતિપુરાકંપા મહિલા 
મંડળ,યુવક મંડળ અને ગ્રામજનો નો ખુબજ 
સાથ સહકાર મળેલ. 


ઉપરાંત, કેન્સર નિદાન કેમ્પ માટે 
વ્યવસ્થિત રૂમ તથા અન્ય સહાયતા માટે 
શાંતિપુરા કંપા ના મુકેશભાઈ તથા કંપા ના 
ઉત્સાહી યુવક મિત્રો નો પણ વિશેષ આભાર 
વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.ટીમ ધનસુરા 
ડિવિઝનપ્રચાર-પ્રસાર વતી... 


શ્રીસમાજ ટીમ દ્વારા વૃક્ષા રોપણ 


આઝાદી નો અમૃત મહોત્સવ ની ઉજવણી નાં 
પ્રતિક રૂપે શ્રીસમાજ ટીમ દ્વારા વૃક્ષા રોપણ 
પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન નખત્રાણાઆ 
લીલોતરીની જેમ આપણાં હર સમાજનો 
પરિવાર લીલોછમ રહે સદા ગ્રો કરે વિકાસ થાય 
તેવી ભગવાન લક્ષ્મી નારાયણ અને માં ઉમિયા 
ને પ્રાર્થના સહ.ટિમ પ્રચાર પ્રસાર ડ૩-શ્રી 
સમાજડો.વીઠ્ઠલ ભાવાણી, નરોડા. 


કાકા છે ભાવ ભકિત રક્ષા પર્વ નિમિતે 


ક્્્ન 


નખત્રાણાના કૈલાસ નગર મા 100 વરસના બહેને 97 
વરસના ભાઈને રક્ષા કવચ બાંધ્યું. નખત્રાણા કૈલાસ નગર મા 
રહેતા કાનજીભાઈ મુળજીભાઈ કેશરાણી વર્ષ 97 એ પોતાના 100 
,, વરસ ના બહેન ધનબાઈ હંસરાજભાઈ કાનાણી ગામ વિરાણી ના 
. હસ્તે 97 મુ રક્ષા કવચ બાંધ્યું હતું બને ભાઈ બહેને એક મેક ના 
, મોઢા મીઠા કરી પવિત્ર પર્વ ઉજવ્યો હતોઅને બહેને ભાઈ ની દિર્ગ 
આયુ ની પ્રાર્થના કરી હતી. 


જાગૃત ઉજાગર 


રુક્ષ્મણીબેન અરજણભાઈ ભોજાણી 
ઉ.વ. : 68 


જાગૃત ઉજાગર 


ગોરા ટીંબા, તલોદ 


સ્વ.ખીમજીભાઈ કરશનભાઈ નાકરાણી 
ઉમર વર્ષ : 73 
કચ્છ માં ગામ ઉખેડા(સ્થાનિક) 


સ્વ.જીવરાજભાઈ કરશનભાઈ પોકાર 
ઉમર વર્ષ : 85 
કચ્છ માં ગામ વિરાણી મોટી, 
હાલે ધાર રોડ, ઈન્દૌર (મધ્યપ્રદેશ) 


તા 9/8/2022 
સ્વ.રામબાઈ ભાણજીભાઈ છાભૈયા 
ઉમર વર્ષ : 85 
કચ્છ માં ગામ લક્ષ્મીપર (નેત્રા) 
હાલે પાટણ (ઉતર ગુજરાત) 


તા. 11/8/2022 
સ્વ.ગોમતીબેન મુળજીભાઈ છાભૈયા 
ઉમર વર્ષ : 78 
કચ્છ માં ગામ દેવિસર 
હાલે શ્રીરામપુર (મહારાષ્ટ્ર) 


[નગ ૦1૮૬ 
ડા1 1પતાત/તા] 1111201) ૭111૪૦૫/ [૦. 186/187, ગળ 110. 7,8,9, €॥પવપ્ત 


ઉત્વાવ॥તાત્વા1 - 370201, 11011, ઉતા - 


2 


1તા'૦૬1૩0॥તાં નિપતતા॥ - 100. 4-91 99791 57883 


છ1ર.8૧૫૫૮૯ ૦૬૪1૮૬ 


1. ઝ01/400/7&0 - (૩પ &/ા(ળ 
1વંડા1૦છ॥ત્વાં - 110. 4-91 94826 95508 


2. #1૪૩૬૩૨/4૩૭&૩ - 1દા.&ાપઉઠ&ાપ& 


૩. ઇપદ।પપ્ર&। - 17011: ૫4/40ઇ 


પ/1પ્ટાળબઝાતાં - 110. 4- 91 98843 12266 
“લા તાલંગાતાં - 


4. પ14/4૪૫#&& - &પ્ર0પણ& દ040૬૩ડ।4 


1/0. 4-91 98413 88663 


811ત૫/€5110ણાતાં - 110. 4-91 78934 59459 ઉત્વાં૦5। વાં - 110. 4-91 78428 05202 
5. 11&030&0 - ૦0& : ।લતાઆાત્ાં - 110. 4-91 70202 74705 


1117ણદાર 11011૦ર1 દર .'્વઝ ૦ાર:દાર ડાઇ? ગઞ1દરડ 


#4£:/%0ઝ ૦11૮૬ 


૬2૯2૦1 દાર પપ 7 110(7ળણદાર 11 13૦ર1 ૬ર 


#4૬/%0 ૦₹11૯૮૬ 
₹1સદ £4૦. 3, ૯૩૮૦૫ાતમ્ત ₹1૦૦૮, ૦ ₹4૦. 26. 
5૦૦૬૦૮ - 3, (તધ ૯1પ1પ્ટ%/ક “%ગગ્લાતઇ૪્૦દ, બ્લા'્તાપ્રતાપલર(૪3 


8.1 (૬. -100115 


#1₹/ઝ ૦₹:₹1૮૬ 


45, ૦૦૦૭।તછાળત €1૫૦૦૮, ૦પાવકધંધ્ઞપા, 
[વાળ લળલવાં, વત), ૯પાંકત્લદ - 370 140. 


ડ૫૪/૯૦% ₹૦. 186/187 ૭૦ £૫૦. € 
વ્લયાતવાતાળકાતત - 370 201, 'વાધ્ત), બપઘાંલાત્લદ - 11તાંર. 


1«૫ધ્ત3, બપાંછ્છદ - 370 204. 
દઇાપ્યત્યદાઝપ્યાં (રઘાતઝઃમાં - 17૦. *૦1 ૦૦7૦૧ 57884 


“ંગલુતાંડા1ંઝાપયાં રપતા - 10૦0. * 91 ૦૦9254 9૦8૦4૭૪ 
ણાપાંત્કાંછાપ્યાં રઘવંાવાં - 17૦. * 91 99784 49205 


